





———bd—_—_ dd — 





Fynhad a^nhaid oedd Seiri Coed, 
A Saer wyf finnau hefyd, 
Sy'n colli chwys o fore i hwyr 
I foddio Ffermwyr celyd : 
Ni bu cenfigen dan fy mron, 
Na gwenwyn at un crefftwr, 
Nes myn'd i weithio i Dan-y-fron 
'Run pryd a Shon y Teiliwr. 


Yr hofel oedd fy ngweithdy oer, 
A'r gwynt oedd yn chwibianu; 
Pr tŷ yn syth y rhodiai Shon 
Gan wneyd rhyw fwmian canu 
A Lowri'r wraig yn cario glo 
O'i flaen ar dân y parlwr— 
Bu agos imi fyn'd o'm co” 
Wrth wel'd fath barch 1 Deiliwrz. 


Ar amser brecwast gwr y (tŷ 
A'm galwodd ii'r gegin, 
I ymyl torth o fara haidd, 

A photes lonaid picyn; 
A'r wraig yn cario mwy na mwy 
O doast a thê i'r parlwr— 

Bu agos imi lyncu'r llwy 
Wrth wel'd tri wy i'r Teiliwr, 











2 


Daeth amser ciniaw wedi hyn, 
A minnau'n syn myfyrio 
Âi ni chawn innau ddarn o beeff 
Neu futton wedi 'i rostio ; 
Na, lwmp o facwn melyn bras 
I m: a'r Gwas, a'r Dyrnwr, 
Ond hwyaden a phys gleision neis, 
A phwdin reis, 1'r Teilwir. 


Cyn amser tê eis at y tân 
I dwymne danedd ogau, 
A phwy oedd yno o fy mlaen 
Ond Lowri'n gwneyd crempogau; 
A chyda hyn 1 dwymno 'i wydd, 
Fe ddaeth 'r hen Shon o'r parlwr 
Gan dd'weyd yn ddistaw yn fy 
nghlust :— 
«€Be' roet am fod yn Deiliwr! ” 


Ond gormod peth i'w ddal oedd hyn 
Fe neidiais i'r crempogau! 
Gan dafìu Shon ar draws y fainc, 
Nes tori ei grimogau, 
A'i waed yn llifo hya y llawr, 
A Lowri 'n llefain “Mwrdwr / 
Â minna'n llefain nerth fy mrest,— 
“Beth gest am fod yn Deiliwr?” 


TALIESIN O EIFION: 


edu ur WWW 


oesi gwiad 


Y TI 





WL, gwrando di, Taliesin Fardd, 
Nid gardd yw pob anialwch, 
Ac nid yw'r holl glogwyni serth, 
Yn gydradd mewn prydferthwch ; 
Mae rhagor mawr heblaw mewn lles, 
Rhwng tê, a photes erfin, 
Felly hefyd rhwng dau fol, 
A throl a gwasgod satin. 


EB. 





mwn 





Ieir a moch, yn saith neu wyth, 
Yw tylwyth yr hofelau, 
Lle mae'r saer yn clytio 'r ôg, 
A thrwsio hen gamogau ; 
I ŵr fel hyn dyrchafiad mawr, 
Yw dod 1 lawr y gegin, 
I wel'd y Teiliwr o hirbell 
Mewn goruwch gell yn chwerthin. 


Mae'r Saer mewn gwisg o velvered, 
_. Fel Bili Ned y Potiwr, 
A phâr o glocsiau llydain rhwth 
Yn ormod bwth ì deiliwr— 
Y rhai a gylchwyd fel ystên, 
A danynt hen benstympiau 


Beth dal'ai rhai 'n, ar unrhyw bryd, 


I redeg hyd garpedau ? 





4 


Mewn trowsers brith a gwasgod wen 


Fel mab i ryw bendefig : 
A'i oriawr aur, a chadwyn hir, 
Mae'r Teiliwr gwir barchedig ; 
Cusanu aeres Plas y Llan, 
A hyny pan y myno, 
Pan na cha'r Saer er maent ei ŵyn, 
Gusanu 'r forwyn odro. 


Fel mae yr haul, â'i araul bryd, 
Yn addurn byd naturiol, 
Felly ^r Teiliwr yn ddiau, 
I'r cylchoedd cymdeithasol; 
Ni byddai Brenin, mwy na saer, 
Heb lewyrch claer ei alwad, 
Ond deiliad-cefn noeth gwlad y nos 
Yn aros mewn neulduad. 


Efe yw tad holl gelfau 'r dydd, 
Y siapus weydd o'r siopwr, — 

O bobol anwy]! ar bob pryd 
Beth dalai byd beb Deiliwr ! 

Rhowch iddo dê, a bara brith, 
A llefrith yn llifeiriant z 

Rhag ofn iddo fyn'd o'i gof 
A'n difa mewn digofaint. 


Waunfawr, ToM DEmziwn 
Llanrwst : Argraffwyd gan J. Jones. 





- 





